| 
| 


“” 








MARWNAD 
MRS. JENKINS. 
Priod y Parch. E. C. Jenkins, Salêm. 


Yr hon a fu faw Ebrêll 14, 1868, 
Buddugol yn Eisteddfod Rbymney, Nadolig, 1868. Gwobr £5, 


Mae Mrs. Jenkins dyner, hael ei gwedd 

Yn awr yn gorphwys dan gysgodau'r bedd, 
A'r awen nesa' gyda llygad llaith, 

I dynu darlun o'i rhinweddol daith ; 

Os gall yr ardal lle y megir un 

Ro'i ei nodweddion a'i delweddau'i bun 
Mewn orgraff dwfn ar feddyliau dyn; 

Nid rhyíedd yw fod llaw ìledneisrwydd mwyn 
Yn gwau llawryfau heirdd, ac yn eu dwyn, 

I wisgo'n cares ag anfarwol swyn. 

Y Goitre hoff, cartrefle tawel hedd— 

Lle'r erys symledd gwledig âr ei sedd, 

Lle chwardd y mill a'r blodeu bob yn ail, 
Lle chwery'r awel ar ei thelyn ddail; 

Ha! dyna'r fan fu'n foreu gartref hon, 

Dan nawdd ei swynion sSugnodd faeth i'w bron: 
Yr ardal fythol-brydferth yma fu 

I'i gwrthrych auwyl. yn fagwrfan gu, 

Fan yma teimlodd nawdd a gofal mam 

Yn gaer o'i chylch, rhag rhuthrol lid a cham 
Fan yma safodd fel palmwydden îr, “ 
A'i gwraidd yn lledu mewn rhinweddol dir; 
Lle nad oedd trwst na godwrdd y gweithfeydd, 
Yn difa mwynder y di-ail rodfeydd ; 

Y laethferch glywai ar foreuol awr 

Yn eilio'i chan i anerch gwrid y wawr, 

A'r bugail serchog uwch y' dawel an, 
Groesawai'r boreu ar y clogwyn'ban ; 

Ac adar fyrdd ar blethog gangau'r gwydd 
Mewn llafarseiniau yn clodfori'r dydd,” 

Fan yma yn nghanol yfeth fiwsig llon 

Bu gwrthrych hawddgar yr alareb hon 








ô' 
Myn'd heibio wna'r awenydd' 
Yn awr i foreu'r ferch, 
Pw gwel'd yn plygn” ufudd 
O flaen hardd allor serch ; 
Traidd dwysder drwy ei hanian--— 
Trig gwylder ar ei gwedd, 
Wrth ymgyflwyno'i hunan 
Yn wraig i Genad Hedd. 


Ha! dyna uniad dedwydd 
Oedd uniad dau fel nyn ; 
Dan goron wen sacteiddrwydd 
I gynal bywyd gwyn; 
Un elfen a syniadaeth 
Ŷn rhedeg o'r ddau tu, 
Hawdd gweled llaw rhagluniaetb 
Yn llunio'r cwlwm'cu. 


Argraffwyd yn ei chalon 
Elfenau dysg a dawn, 

A rhinwedd a'i brydferthion 
(O'i mhewn yn gronfa lawn 

Parhaodd megys ffynon, 
O hyd yn fyw o ddw'r, 

Â blas ei ffrydiau gloewon 
Yn gysur byth i'w gwr 


Mae'r afon weithiau'n chwyddo;. 
A lleidiog fydd ei lli, 
A'i thonau yn ymguro 
O gylch ei hochrau hi; 
Ond dw'r y ffynnon fechan 
O hyd yn bur a dardd, 
Ac is ei llygad arian 
Ei gloewder byw. a. chwardd! 


Un felly oedd ein cares, 
Yn para'r un o hyd, 

Holl gudd-feddyliau'r fynwes 
A gaem yn buri gyd 








3 


Nid allai siomedigaeth, 
Na gwenwyn cynen ga, 
Byth droi'r fath ysbrydoliaeth 
Yn wermod chwerw'i flas. 


Wrth allor wen diwydrwydd 
Gwarchodai gartre'n dda, 
Gan ochel loes a thramgwydd 
A phob chwedleuol bla, 
Glanweithdra yn ei phabell 
Gyfoda'i ddelw glaer, 

A'i law yn mhob ystafelì 
Dangosai'i dlysau aur. 


Dros fwy na deugain gauaf 
Y creai wawl a gwres, 
Ae aelwyd hoff ei chartref 
Ddiesyleiriai dan y tes ; 


'Ei dwylaw diwyd beunydd 


Tra'n gwneyd ei theulu'n llon, 
“Ddangosai blygion newydd, 
Yn nghyfrol bywyd hon. 


d)yferai'i geiriau mwynion 
Falm cariad drwy ei thy, 
Mor bur a mel-ddyferion 
O saerau'r gwynfyd fry ; 
Ei naws a'i ddwyfol sylwedd, 
A lanwai'r aelwyd wen, 
A theimlid llaw tanguefedd, 
Yn symud uwch ei phen. 


I'w gwr.ei dawn a'i gofal 
Drwy hyd yr yrfa faith, 
Dan orthrymderau'r anial 
Fu yn melysu'r daith ; 
Y mwynder lanwai'i hysbryd 
A'r gwynfyd wisgai'i gwedd, 
Droes lawer dydd o'u bywyd 
Yn ddydd o lawen wledd. 














4 


Pan elai ef ar ofwy 
I ambell ymdaith bell, 
I ddweyd am anchwiliadwy 
Oludoedd y “' Wlad well,” 
Eii delw oedd fel heulwen 
Yn gloewi'i ddelw e', 
A'I gweddi a'i a aden, 
I'w ganlyn i bob lle. 


Ar oljy daith luddedig 
'E wyddai'n dda fod un, 
I'w dder>yn yn garedig, 
I'w aelwyd hoff ei hun; 
OCyflawnder o serchogrw ydd 
Groesawai genad ]or— 
A gwenau caredigrwydd 
I'w gyfarch ar ei ddor. 


Bu llawer un o'r Gweision 
Yn adfywhau ei fron, 
Gan fwrw ei flinderion 
Dan gysgod aelwyd hon ; 
Bu rhin ei bwrdd arlwyol, 
A navdd ei gwely clyd, 
Yn gwneyd i'r natur ddynol 
Anghofio beichiau'r byd. 


Gyda bod yn bried ffyddlawn 
Bu vn fam ragorol iawn, 
Gwelid llu o blant cariadlawn 
Yn mwynhau o rin ei dawn ; 
Yn addurno'r fangre ddedwydd 
Bu rhai hyn yn moreu'u hoed 
Serch y fam a'i charedirrwydd 
Yma'n gylch o'u cylch a roed, 


? 


T)an ddylanwad ei rhinweddau 
Teimlai'r lluaws esmwythad, 
Swyn ei chan a'i melus-eiriau 


Oedd yn fiwsig o fwynhad ; 





5 


Yn y medcwl iouanc hauodd 
Hadau pur, yn ngwanwyn oes, 
A'i dueddfryd a gyfeiriodd 


Atachubol wae d ygroes. 


Llfai hedd yn ffrwd o'i chalon 
Wrth wel'd ei phlanigion gwyrdd, 
Dan fanerau Brenin Seion 
Yn arwisgo'r nefol urdd ! 
Ei harferion, a'i hesiamplau, 
Roddai ffydd a nerth i'r gwn, ' 
A chydgordient gyda'i geiriau 
Yn y teulu—yn mhob man, 


Mynych yr ehedai'i hysbryd 
O ddyfnderau cudd y fron, 
1 bellderau'r Gorllewin-fyd 
Dros y werydd—gwyn ei don : 
Yno/roedd eì Frederiek* anwyl 
Yn ngwylltineb ffrom y gad, 
Lle na theimlai fwynder preswyl, 
Nawdd, na chysgod, mam a thaa. 


Twrf y milwyr glywid yno,— 
Dig elynion gledd yn ngledd,— 
Swn magnelau fyrdd yn rhuo— 
Fflamiai digter yn mhob gwedd ; 
Cofio fod yr un angylaidd 
Wasgai gynt i'w mynwes glyd, 
Heddyw'n nghanol, eirf milwraidd 
Lethai'i henaid, wywai 'i phryd, 


4r ochenaid ar ochenaid— 
Jweddi ar ol gweddi fry, 

Er i'r dagrau lanw'r llygaid 
Angau yn ei ol ni thry; 

'Syrthio wnaeth ei mab, er alaeth— 
Dewrder ar ei wedd yn fflam,— 





* Frederick, ei Chyntaf anedig, yr hwn & 
ín farw yn Rhyfel Waedlyd America. 











AU 





(Gyrai'r newydd o'i farwolaeth 
Finiog saeth i fron ei fam. 


“Gwelodd eitha' siomedigaeth 
Yn ngobeithion gwag y byd, 
Chwythodd anadl oer marwolaeth 
Drwy ei theulu lawer pryd ; 
'Wedi llafur, poen, a thrafferth, 
Sicrwydd bywyd dyn ni cha', 
Gwywodd llu*o'i Cheinion prydferth 
Dan gwriadau 'r farwol chwa. 


Llwyddodd dwylaw oerion angau 
I yru llawer saeth i'w bron, 
Drwy ysbeilio'r addurniadau 
Oedd yn urddo aelwyd hon ; 
Gwyddai 'n dda mai deddfwr union 
Oedd y Gwr yn Aberth gaed 
Teimlai yn y “dyfroedd dyfnion,” 
Graig yr oesoedd dan ei thraed. 


ŵn foreu cafodd yr anfeidrol fraint 

O blethu odlau gydag odlau'r saint, 

A gaed yn Hanoverf gynt yn fyddin gref, 
Yn gloewi 'ì harfau yn ngoleuni'r nef; 
Ei meddwl ieuanc yno'n ngwanwyn oes; 

A lawn ireiddiwyd dan gysgodau'r groes, 
'Gorphwysai'i henaid ar haeddiannau'r gwr 
Fu iddi ganwaith yn gysgodol dwr ; 

Rhag cael ei llethu dan. flinderau'r daith— 
Gan gur a'stormydd yr anialwch maith ,— 
Dan heulwen gobaith a phelydron ffydd 

Ei llwybrau loewodd hyd ei holaf dydd. 


Yn ardal Salem am flynyddau res 

Y teimlai'r lluaws ei nefolawg wres, 
bi lle yn wag ni chaffai fod i ni 

Wn dyst didroi o'i hesgeulusdra hi ; 


*Claddwyd saith eraill o'i phlant yn Monwent Salem. 
«fDerbyniwyd hi yn aelod yn Hanover yn y flwyddyn 1826. 





7 


O'fewn pob oedfa safai'n golofn fyw 
T chwyddo'r rhif, a chwyddo'r mawl ï Dduw,— 
I wrando'r bregeth—nerthu'r îweddi daer,— 
I'w hanfon adref at yr orsedd glaer,— 

T dynu lawr o'r sypiau addfed sy” 

Yn hulio byrddau teulu'r gwynfyd fry; 
I geisio brasder i gryfhau y llu 

Sydd eto'n teithio tua'r Ganaan gu. 


Ei gair a'i chyngor, a'i grasusol dôn 
Genedlai gariad yn ngysegrfa Ion. 
Tangnefedd lifai drwyddi 'n elfen gref 

A'i hysbryd oedd yn ysbryd pur y nef 

Ac ymhyfrydai yn ei lwybrau Ef. 

Mae ambell un yn mysg y /întau fawr, 
Yn ymddisgleirio fel y wridog wawr ; 

Ond gartref cilia. ei grefyddol sel 

A'i holl ddylanwad idd ei ganlyn êl: 
Duwioldeb hon oedd amlwg yn mhob man ;: 
A'i sêl a deimlid yn cryfhau y gwan; 

Ei gwres a lanwai gylch ei phreswylfeydd 
A'i harogl daenid dros ei holl rodfeydd, 

A thaflai ei gweithredoedd, yn ddigoll 
Adlewyrch hyfryd ar ei bywyd oll; 

Ei duwiol anian a gyneuai'n fflam, 

A'T goleu daflai dros holl gyleh y Jam 

Dros lwybrau'r briod y llewyrchai 'i gwawl 
A'i holl rinweddai chwyddant fyth ei mawl. 


Ei haul fachludodd—darfu rhawd y daith; 
Noswyliai'n hyfryd wedi'r yrfa faith 
Cysuron “nefol—gwobrau bywyd gwyn 
Ddyddanai 'i henaid yn nhywyllni'r glyn, 
Anobaith pruddaidd i ddiddymdra ffoes. 
A'r ffydd yn fythol olwg iddi droes ; 
Ehedai i hysbryd heb frawychus ofn, 
Uwch rhuog donau'yr Iorddonen ddofn. 


O'i hol mae adwy—galar, trist a siom, 
Am! deimlad drylliog— llawer calon drom; 











4. Thomas, Argraffydd, Llyfr-rwymydd, &c., Tredegar. 





8 
Dros ei chynanedd taenir mantell brudd 
A theulu'r fangre y'nt dan drymllyd nudd 
Er fod ei henw yn ei mysg yn fyw, 

Ei delw deg ŷn harddu 'r fan nid yw, 
Rhy anbawdd ymlid hiraeth ar ei hynt 
A dwyn i'r aelwyd y mwynderau gynt. 


'Trelŷn yn awr ni chenfydd wên y chwaer 
Yn ìlathru'r ardal megis seren glaer 
Cauedig heddyw yw'r agored law, 

A gadwodd ganwaith gleddyf angen draw 
Y llaw dywalltai falm i fron y claf'; 
Wnai auaf trymllyd iddo'n hyfryd haf 
A'r fynwes hael a fu o'n cylch yn hir, 
Yn troi nos adfyd yn oleuni clir ;— 

1 ddeiliaid helbul ar gyfyngaf awr 

Ei gweled hì oedd gwel'd agoriad gwawr 
Tynerwch rodiai hyd ei delwedd llon 

A chydymdeimlad nythai yn ei bron 

Ei hangau trist i'r holl gym dogâeth fu 
Yn angau oer i gymwynasau lu.; 

Bu trymllyd ddydd ei hangladd hi ei hun 
Yn ddydd i gladdu cysur llâwer un: 


Daeth torf o seintiau a chenadon hedd*' (*80 oWeinidogion) 


1 ro'i ei llwch :yn oer briddellau'r bedd ; 
O'i chylch ar toreu “'adg; fodiad gwell” 
Bydd tyrfa wy, pan ddaw o'i marwol gell, 
I'w chroesaw gartref, i gael pur fwynhad 
Ar fryniau claerwyn y dragwyddol wlad ; 
Y wlad sy'n ddieithr,i bob ysol wae, 
Lle gwel ei hawddgar Brynwr fel y mae, 
O'r Salem isod gwelai drwy y llen 
Hardd dorf aneurif y Baradwys Wen, 
Mae'r bur wreichionen wedi esgyn fry, 
Caersalem uchod iddi 'n gartref sy- 
(PATHOS) 

GnoESwEN, :. | WM. OossLETT, 

| (Gwi/ym Elian.) 





cU a ind ai 





